Og verið góðviljaðir hver við annan, 
miskunnsamir, fyrirgefið hver öðrum, eins 
og Guð fyrir Krists sakir hefur fyrirgefið yður. 


EFESUSBRÉFIÐ 4:32 


ka. 


Ef fólk mitt, sem nefnt er með mínu nafni, auðmýkir sig og biðst 
fyrir og leitar auglits míns og snúi sér frá sínum vondu vegum. 
þá mun ég heyra af himni og fyrirgefa synd þeirra og lækna land 
þeirra. Síðari Aroníkubók 7:14 


Sæll er sá sem afbrot er fyrirgefið, synd hans er hulin. 
SÁLMUR 32:1 


En hann, sem var fullur miskunnar, fyrirgaf misgjörð þeirra og 
eyddi þeim ekki, já, margsinnis sneri hann reiði sinni frá og vakti 
ekki alla reiði sína. SÁLMUR 78:38 


Þú hefur fyrirgefið misgjörð þjóðar þinnar, hulið allar syndir 
þeirra. Selah. SÁLMUR 85:2 


Því að þú, Drottinn, ert góður og reiðubúinn að fyrirgefa. 
og mikil miskunnsemi við alla þá sem ákalla þig. SÁLMUR 86:5 


Ef þú, Drottinn, tekur mark á misgjörðum, Drottinn, hver á þá að 
standast? En það er fyrirgefning hjá þér, svo að þú verðir 
hræddur. SÁLMUR 130:3-4 


Því að ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, mun faðir yðar 
himneskur einnig fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnum 
misgjörðir þeirra, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar 
misgjörðir. MATTEUS 6:14-15 


Dæmið ekki, og þér munuð ekki dæmdir verða, fordæmið ekki, 
og þér munuð ekki dæmdir verða, fyrirgefið, og yður mun verða 
fyrirgefið. LÚKAR 6:37 


Og Jesús svaraði og sagði við hann: Símon, ég hef nokkuð að 
segja þér. Og hann sagði: Meistari, segðu áfram. Það var kröfuhafi 
nokkur, sem átti tvo skuldara: annar skuldaði fimm hundruð aura, 
en hinn fimmtíu. Og þegar þeir höfðu ekkert að gjalda, fyrirgaf 
hann þeim báðum hreinskilnislega. Seg mér því, hver þeirra mun 
elska hann mest? Símon svaraði og sagði: Ég býst við, að sá, sem 
hann fyrirgaf mest. Og hann sagði við hann: Rétt hefir þú dæmt. 
Og hann sneri sér að konunni og sagði við Símon: Sérðu þessa 
konu? Ég gekk inn í hús þitt, þú gafst mér ekki vatn fyrir fætur 
mína, heldur þvoði hún fætur mína með tárum og þerraði þá með 
höfuðhárum sínum. Þú gafst mér engan koss, en þessi kona, frá 
því ég kom inn, hefur ekki hætt að kyssa fætur mína. Höfuð mitt 
olíu smurðir þú ekki, en þessi kona hefur smurt fætur mína með 
smyrsli. Þess vegna segi ég þér: Syndir hennar, sem eru margar, 
eru fyrirgefnar. því að hún elskaði mikið, en þeim sem lítið er 
fyrirgefið, elskar hann lítið. Og hann sagði við hana: Syndir þínar 
eru fyrirgefnar. LÚKAS 7:40-48 


Gætið að sjálfum yður: Ef bróðir þinn setur sig fram við þig, 

þá ávíta hann. og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. Og ef hann 
brýtur gegn þér sjö sinnum á dag og snýr aftur til þín sjö sinnum 
á dag og segir: Ég iðrast. þú skalt fyrirgefa honum. LÚKAS 17:3-4 


Í honum höfum vér endurlausnina með blóði hans, fyrirgefningu 
syndanna, eftir auðæfi náðar hans. Efesusbréfið 1:7 


Að umbera hver annan og fyrirgefa hver öðrum, ef einhver á í 
deilum við einhvern. Eins og Kristur fyrirgaf yður, svo skuluð þér 
og. KÓLOSSÍABRÉF 3:13 


Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur til að 
fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. 
1. JÓHANNES 1:9 


Því að Drottinn er fullur miskunnar og miskunnar, langlyndur og 
mjög aumkunarverður, og fyrirgefur syndir og frelsar á 
neyðartíma. Prédikarinn 2:11 


Fyrirgef náunga þínum meinið, sem hann hefir gjört þér, 

svo verða líka syndir þínar fyrirgefnar, þegar þú biðst fyrir. 
Einn maður ber hatur á móti öðrum og biður hann Drottins 
fyrirgefningar? Enga miskunn sýnir hann manni, sem er honum 
lík, og biður hann fyrirgefningar á eigin syndum? 

Prédikarinn 28:2-4 


„..„Þú, Drottinn, hefur samkvæmt þinni miklu gæsku heitið iðrun og 
fyrirgefningu þeim sem hafa syndgað gegn þér, og af þinni 
óendanlegu miskunn hefur þú úthlutað syndurum iðrun, svo að 
þeir megi verða hólpnir... BÆN MANASSES 1:1 


Elskið hver annan af hjarta; Og ef einhver syndgar gegn þér, 
talaðu friðsamlega við hann, og hafðu ekki svik í sálu þinni. og ef 
hann iðrast og játar, fyrirgef honum. Og ef hann er blygðunarlaus 
og staðfastur í misgjörðum sínum, þá fyrirgefur hann honum 

af hjarta og láttu Guði hefna. TESTAMENTI OF GAD 2:3, 8 


